tokwatirwa buggya 
wabula weebaze 


Era kaakano, abaana bange, mumpulirize era 
mwegendereze omwoyo ogw'obulimba n'obuggya. 
Kubanga obuggya bufuga ebirowoozo by'omuntu 
byonna, so temukkiriza kulya wadde okunywa wadde 
okukola ekirungi kyonna. Naye bulijjo kimuteesa 
okumuzikiriza ky'akwatirwa obuggya; era kasita oyo 
akwatirwa obuggya akulaakulana, oyo akwatirwa 
obuggya aggwaawo...Nnayiga nti okununulibwa okuva 
mu buggya kuva mu kutya Katonda. Kubanga omuntu 
bw'addukira eri Mukama, omwoyo omubi gumuddukako 
n'ebirowoozo bye ne bitangaala. Era okuva kati asaasira 
oyo gwe yakwatirwa obuggya n'asonyiwa abamukyawa, 
era bw'atyo n'alekera awo obuggya bwe. 

ENDAGAANO YA SIMYONI 1:16-20 


N'olwekyo, abaana bange, mwegendereze obuggya 
n'obuggya bwonna, era mutambulire mu mutima gumu, 
Katonda alyoke abawe ekisa n'ekitiibwa, n”emikisa ku 
mitwe gyammwe, nga bwe mwalaba ku Yusufu. 
ENDAGAANO YA SIMYONI 2:5 


Nammwe, abaana bange, buli omu mwagale muganda 
we n'omutima omulungi, n'omwoyo ogw'obuggya gujja 
kubavaako. Kubanga kino kifuula emmeeme okuba 
ey'obukambwe n'okuzikiriza omubiri; kireeta obusungu 
n'olutalo mu birowoozo, ne kisiikuula ebikolwa 
eby'omusaayi, ne kitwala ebirowoozo mu kuwuguka, 
ne kireeta akajagalalo eri emmeeme n'okukankana eri 
omubiri. Kubanga ne mu tulo obuggya obubi buluma, 
era n'emyoyo emibi butaataaganya emmeeme, 

ne butaataaganya omubiri, ne buzuukusa ebirowoozo 
okuva mu tulo mu kutabulwa; era ng'omwoyo omubi era 
ogw'obutwa, bwe gulabika eri abantu. 

ENDAGAANO YA SIMYONI 2:7-9 


Kubanga obukyayi buleetera n'obuggya eri abo 
abawangulwa: kasita buwulira oba bwe bulaba 
obuwanguzi bwabwe buli kiseera buba buweddewo. 
ENDAGAANO YA GAD 1:22 

Obutuukirivu bugoba obukyayi, obwetoowaze 
busaanyaawo obuggya. Kubanga omutuukirivu era 
omuwombeefu akwatibwa ensonyi okukola ekitali kya 
bwenkanya, nga tanenya mulala, wabula omutima gwe 
ye, kubanga Mukama atunuulira okwegomba kwe. 
ENDAGAANO YA GAD 1:27-28 

Kubanga omwavu, bw'aba nga talina buggya, asanyusa 
Mukama mu byonna, aweebwa omukisa ogusukkulumye 
ku bantu bonna, kubanga talina kubonaabona kwa bantu 
ba bwereere. N'olwekyo, muggyawo obuggya mu myoyo 
gyammwe, era mwagalanenga n'omutima omugolokofu. 
ENDAGAANO YA GAD 2:15-16 


Era sijja kugenda na buggya bumala; kubanga omuntu 
bw'atyo taliba na kukwatagana na magezi. 

AMAGEZI GA SOLOMONI 6:23 

Tokwatirwa buggya kitiibwa ky'omwonoonyi: uas 
tomanyi enkomerero ye eriba. EKIKOLWA 9:11 

Obugagga tebulungi eri omusajja omuzira: era omusajja 
ow'obuggya yandikoze ki ne ssente? OMULIMU 14:3 


Tewali mubi okusinga oyo yeekwatirwa obuggya; era kino 
kwe kusasula obubi bwe. Era bw'akola ebirungi, abikola 
nga tayagala; era ku nkomerero ajja kulangirira obubi 
bwe. Omuntu ow'obuggya alina eriiso ebbi; akyusa 
amaaso ge, n'anyooma abantu. Eriiso ly'omululu terimala 
mugabo gwe; n'obutali butuukirivu bw'omubi bukaza 
emmeeme ye. Eriiso ebbi likwatirwa obuggya ku mugaati 
gwe, era abeera mukuumi ku mmeeza ye. 

OMUNTU 14:6-10 

Obuggya n'obusungu bifunza obulamu, n'okwegendereza 
kuleeta emyaka nga ekiseera tekinnatuuka. 

EKIKOLWA 30:24 


Totawaana olw'abakozi b'ebibi, so tokwatirwa buggya eri 
abakozi b'obutali butuukirivu. Kubanga banaatera 
okutemebwa ng'omuddo, ne biwotoka ng'omuddo 
omubisi. ZABBULI 37:1-2 


...Kubanga nakwatirwa obuggya eri abasirusiru, bwe 
nnalaba obugagga bw'ababi...Amaaso gaabwe galabika 
n'amasavu: galina ekisinga omutima ma an i a 
Laba, bano be batatya Katonda, abakulaakulana mu.. 

ensi; beeyongera mu bugagga...Bwe nalowooza 
okumanya kino, kyannuma nnyo; Okutuusa Iwe nnagenda 
mu kifo ekitukuvu ekya Katonda; awo ne ntegeera | 
enkomerero yaabwe. Mazima wabateeka mu bifo 
ebiseerera: wabisuula wansi mu kuzikirira...Kubanga, laba, 
abali ewala naawe balizikirizibwa: ozikirizza bonna 
abagenda mu bwenzi okuva gyoli. Naye kirungi gyendi 
okusemberera Katonda: Neesiga Mukama Katonda, 
ndyoke ntegeeze ebikolwa byo byonna. ZABBULI 73 


Omunyigiriza tomukwatirwa buggya, so tolonda makubo 
ge. Kubanga omujeemu muzizo eri Mukama: naye ekyama 
kye kiri eri abatuukirivu. ENGERO 3:31-32 

Omutima omulamu bwe bulamu obw'omubiri: naye 
obuggya obuvundu bw'amagumba. EBIGERO 14:30 
Omutima gwo tegukwatirwanga buggya aboonoonyi: 
naye beera mu kutya Mukama olunaku Iwonna. Kubanga 
mazima waliwo enkomerero; n'okusuubira kwo 
tekuliggwaawo. ENGERO 23:17-18 

Tokwatirwa buggya eri abantu ababi, so toyagala kubeera 
nabo. Kubanga omutima gwabwe gusoma okuzikirira, 
n'emimwa gyabwe gyogera ku bubi. ENGERO 24:1-2 
Totawaana olw'abantu ababi, so tokwatirwa buggya eri 
ababi; Kubanga tewajja kubaawo mpeera eri omuntu 
omubi; ettaala y'ababi erizikizibwa. ENGERO 24:19-20 
Obusungu bukambwe, n'obusungu busungu nnyo; naye 
ani asobola okuyimirira mu maaso g'obuggya? 

EBIGERO 27:4 


